











GALAR-GAN 


U AR OL Y 


.,. MOCHYN DU. 





O—— 


â | 
i Holl drigolion broydd a bryniau, 
Dewch 1 wrando hyn o eiriau, 
| Fe gewch hanes ryw hen Fochyn, 
O A fu farw yn dra sydyn. 
h O! mor drwm ydym ni! 
h O! mor drwm ydjŷm ni! 
d> Y mae yma alar calon, - 
- Ar ol claddu'r Mochyn Du. 


a Beth oedd achos ei afiechyd 7 

, Beth roes derfyn ar ei fywyd ? 

5 Ai maidd glas oedd achos angau 
_ i'r hen fochyn i fyn'd 4drau ? 
O! mor drwm, &c. 


o CD /UOD 









2 


Fe row'd mwy-grfaidd i'r Mochyn, 

Na all'sâi'i fola bach ìi dderbyn ; 

Yn mhen 'chydig o. fynydau, 

Dyna'r mochyn yn myn'd adrau. 
O, mor drwm, &c. 


Rhedodd Daioi Lwyncelyn, 

Mofyn Matti at, y mochyn ; 

D'wedodd Matti wrtho'n union, 

Gall”sai'i roi ef heibio'n burion. 
O, mor drwm, &c, 


Gweithiwyd iddo fox o dderi, 
Wedi ei drimo a'i berarogli; 

Ac fe weithiwyd bedd ardderchog 
I'r hen fochyn yn carngoediog. 
O, mor drwm, &c. 


Mofyn Aearse o Aberteifi, 
A cheffylau i'w gario fynu, 
Y ceffylau yn llawn mourning, 
: *Rol i ddangos parch i'r mochyn. 
O, mor drwm, &c. 


Y parchedig wên Twm Griffy 
Ydoedd yno yn pregethu, 
Pawb yn sobor anghyffredin, 
Rol i ddangos parch i'r mochyn. 


O, mor drwm, &c. 


Matti Joseph, Peggi Willi, 
Ydoedd yno yn blaenori, 

Pawb o'r teulu yno'n canlyn : 
Rol i ddangos parch i'r mochyn. 
O, mor drwm, &c. 

















































Pawb yn gryno ddaetlat adrau, 

Oll a'u napcyn wrth eu pennau ; 

Ac yn wylo'n anghyffredin, 

Rol i ddangos parch i'r mochyn. 
O, mor drwm, &c, 


Edrych fynu ar y bachau, 


Gweld hwy'n wag heb yr Ystlysau, 


Dim un tamaid roi i undyn, 
Colled mawr oedd colli'r mochyn. 


O, mor drwm, &c' 


Melis iawn yw cael rhyw sleisen 
O gig mochyn gyda'r daten, 

Ond yn awr rhaid byw heb hwnw, 
Y mochyn du sydd wedi marw. 


*>  Ô, mot drŵm, &t* a 


Bellach, rydwyf yn terfynu 
Nawr, gan roddi heibio canu, 
Gan ddymuno peidiwch dilyn, 


Siampl ddrwg wrth fwydo'r Mochyn. 


henn 





CANY GOG. 


Mb NO 


st 


î 
Ge t ì 
4 * 


O elywch y Gôg ar hyfr ydi saif ' 
A*i gwedd yn gain ar frigau'r swydd, ey i 
Dystawa adar mân y berth, ” 
O hyd tra dalio uerth y dydd : Î 























bŶ wy 


| Bydd gosteg ar doll ferched cerdd, 
Uo Trwy'r goedwig werdd pan ga'ro'r gôg; 
“^y Dystewa'r holl ganiadau pêr, 

wrth sain ei chlêr a lliw ei chlôg. 






fIoll aeres can, offeryn cerdd, 

Pr ddalen werdd odan ei thraed ; 

“En moti er Chredwdwr miawf', —- 
Ar doriad gwawr mewn parllan Fd 


Bydd gosteg, &c. gd 
Nid oes yr un o'r ednod gwiw, 
Mor hardd ei lliw. mor bêr ei llais; 
Y ceiliog broufraith ar y twyn, 1 
Bydd addfwyn gyson hyfryd gais. us M 

Bydd gosteg, &c. 


Ciywch yr ehedydd yn y nen, «R, 


— _ Yn seinio nerth ei ben yn ber; - 
Pan ddelo'r gôg ei daro ei thant, | 
Fe chwaidd y sant fe wrondy'r ser. ll 


Bydd gosteg ar holl ferched cerdd, 
Trwy'r goedwig werdd pan gano'r gôg ; 
Dystewa'r holl ganiadau pêr, 
Wrth sain ei chlêr a lliw ei chlôg. 


